í 


CAN OFIDUS, 


HANES MYD 
Hen Ferch Weddw 


METHU CAEL GWR. 





Tri pheth mewn byd sy'n byw'n anhylon, 
Yr iar, pan wedi colli'i chywion ; 

A'r dryw yn mhalfau y barcutan, 

A Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Tri pheth i ddyn sy'n annymunol, 
Trotian ceffyl a thair pedol ; 
Rhodio'r ffeiriau heb ddim arian; 

A Hen Ferch Weddw wrth ei huna» 


Dau beth yn wir ni châr fy nghalow 
Gwlychu'm troed wrth groesi'r afon, 
A gwrsndo lleisiau oer auniddan 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


'Tri pheth anhawdd iawn i uudyn, 
Rhifo'r dail sy ar goed y dyffryn ; 
Nefio'r môr ar dywydd garw, 

A datgan blinder Hen Ferch Weddw 























c 
Hen Ferch Weddw, dyn ai helpo, 


Does fawr o barch gan neb i hono, 
Ni cha'n wir, mewn ffair na marchnad, 
Neb i weau yn ei llygad 


Edrych arni mae pob bachgen, 
Fel rhyw dderyn wrth un aden, 
Neu fel ciyfran 'mhlith cloimenod, 
(O) wedd annibeu hawdd ei 'nabod 


Pwy sydd wedi crogi 'i thelyn, 

Ar yr helyg draw'n y dyffryn, 

Fel na chlywir ei phereidd-gân ? 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Pwy sy'n wylo, pan yn gweled 
Y meibion yn cofleidio'r merched, 
Ac yn newid pawb ei gus:n 2 
Hen Ferch Weudw wrth ei hunan 


Pwy sydd bob nos pan yn y gwely 

O'i thraed i'w thrwyn yn mron a sythu, 
| Ac yn methu'n lân a hepian? 

Heu Ferch Weddw wrth ei hunan 





Dacw Twm y gof a'i gariad, 

Fraich yn mraich yn dod o'r farchnad— 
Pwy sydd areu hol yn trotian ? 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan | 


l)acw Shou y gwas, a Beli, | 
Yn caru'n dyn wrth ddrws y beudy; | 
Pwy sydd dan y berth yn pipan Î | 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan | 


Daew Wila Maly'r feiin YN 
Yn cusann wrth dân eisin, | 


Dd yn gn a ig awy a og nr 
Xccs cHT3EWT 












3 


Pwy sy'n winco ar pen pentan * 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Pwy sy'n rhodio ffeiriau Cymru 

Fel dylluan, gan bendrwmu, 

Heb gael dracht o las na chwpan ? 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Pwy sy'n myned i'r neithzorau 

“ll yn gagal hyd ei garau, 

Wn ei chlocs fel fox yn ffwcsan ? 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Pwy mor ddrwg a golws asyn 

Pan yn edrych ar y bechgyn 

Oll yn yfed at y merched? 

Hen Ferch Weddw heb gael llymed 


Dwy sy'n hoffi eael cwmpeini 
Unap o gwrcath yn y gwely 

Er cynesu 'thraed a'i dwylo ? 

Hen Ferch Weddw, dyn a'i helpo 


Pwy foddlonai fil o weithlau 
Werthu 'chrys am ddwy a dimau 
Er mwyn plesio bachgen bychan ? 
Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Dau beth anhawdd i'n rhyfeddu 
Pleso pob dyn wrth briodi, 

Mwy anhawdd yw adrodd teimlad 
Hen Ferch Weddw heb un cariad 


Tri phetb sy'n gas gan was a morwyn ? 
Bara ll vyd a thollio'r eullyn, 

Gwiliad hwch ar noswaith salw, 

A byw bywyd Hen Ferch Weddw 














4 


'Tri pheth yu wir nid wyf yn leicio, 

Byw am wythnos heb dobacco, 

Rhodio'r dda'r heb bâr o esgidiau, 

Â Hen Ferch Weddw rhwng fy mreichiau 


'Tri pheth mewn bydnid wyf yn garu, 
Lledhu gyda'r chwain mewn gwely, â 
Gorfod eodi heb gau llygad, 
& Hen Ferch Weddw yn gwhwrad i 


'Tri pheth a ddylai dyn bob amser, 
Cofio'r gwir, a dweyd ei bader, 

Ac abeithu ambell gusan, 

I Hen Ferch Weddw wrth ei hunan 


Wrth ddistewi 'nawr mi waedda, 
Hen Ferch Weddw, os wyt yma, 
Di gei gusandood w ddelo, - 
Heu Ferch Weddw, rho lawisiglo 4 
LEVI GIBBON 


